1512-29 , રિત1110 [રવા [લાળ ઉઢબીવી॥ાંપા [ત ઉવધ - 


રત્રી-ભર મૂણ હત્યા 


કારણો અને? નિવારક ઉપાયો * 


_ નિ લેખક ન્ટ 
“ ડૉ. મુહમ્મદરઝિયુલઃ ઈસ્લામ નદવી 


-:અનુવાદકઃ- 
ઉસ્માનખાન પઠાન 


પસ્તાવના 

સ્રી -ભ્રૂણ હત્યા વર્તમાન યુગની ગંભીર સમસ્યાઓ પૈકીની એક છે. આ 
સમસ્યા આપણા દેશને જ નહીંબલ્ે સમગ્ર વિશ્વને સતાવી રહી છે. આના પરિણામે 
માનવ જીવોનું સંતુલન વણસી રહ્યું છે અને કુમારોની સંખ્યામૉં વધારો અને 
કન્યાઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આ બદીની ભવિષ્યમાં સમાજ ઉપર 
કેટલી ભયંકર અસરો પેદા થશે તેના વિચાર માત્રથી સમાજ સુધારકો ચિંતિત છે. 
સરકારી સ્તરે આ બદીના નિવારણ માટેના ઉપાયો અંગે વિચારણા થઈ રહી છે, 
કડક કાંયદાઓ ઘડવામાં આવી રહ્યાં છે, અને આ અપરાધ આચરનારાઓને સજા 
પણ ફટકારવામાં આવી રહી છે, પરંતુ આ બદીનો અંત આવતો જણાતો નથી. 

જ્યારે ઇસ્લામનું આગમન થયું ત્યારે પણ આ બદી એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપે 
પાંગરી રહી હતી. લોકો બાળકીઓને જન્મતા વેંત જ જમીનમાં દાટી દેતા હતા. 
ઇસ્લામે આ કૃત્યને વખોડી કાઢ્યું, લોકોને તેનાથી દૂર રહેવાની શીખ આપી અને 
આ બદીની વિરુદ્ધ એમની માનસિકતા કેળવી. અંતે ટૂંક સમયમાં આ સામાજિક 
બદીનો સંપૂર્ણ અંત આવ્યો. 

જે લોકો આ સામાજિક બદી નાબૂદ કરવાની ઇચ્છા ધરાવે છે છે, તેની 
વિરુદ્ધ ઝુંબેશ ચલાવે છે, અથવા કાયદાના જોરે તેનો અંત લાવવાની આશા રાખે 
છે તેમણે સૌએ આ અંગે ઇસ્લામી શિક્ષણનો જરૂર અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને 
એ જાણવાની કોશિશ કરવી જોઈએ કે આ બદીને સંપૂર્ણ નાબૂદ કરવામાં ઇસ્લામને 
મળેલ સંપૂર્ણ સફળતા કયા કારણોને આભારી હતી. 


-મુહમ્મદ રઝિયુલ ઇસ્લામ નદવી 


13 | ક . - સ્્રી-ભૂણ હત્યા 


બાળકીઓની હત્યા 
વર્તમાન યુગની જે સમસ્યાઓએ આપણા દેશ બલ્કે સમેગ્ર વિશ્વનો ભરડો 
લીધો છે તે પૈકી એક સ્ી-ભ્રૂણ હત્યા છે. બાળકીઓનું અસ્તિત્વ પોતાની સાથે 
અસંખ્ય સમસ્યાઓ લઈને આવે છે. લોકો એનાથી ગભરાઈ જઈ એવા પ્રયત્નો 
કરે છે કે બાળકીઓ જન્મે જ નહીં. આ માટે રોજ નવી નવી પદ્ધતિઓ 
અપનાવવામાં આવે છે. વિજ્ઞાને સાધેલ પ્રગતિના કારણે હવે એવા સાધનો અને 
મશીનોની શોધ થઈ છે જેના વડે માતાના ગર્ભમાં જ ભ્રૂણ છોકરો છે કે છોકરી તે 
જાણી શકાય. અને જો એ સ્તી-ભ્રૂણ હોય તો ક્રૂરતાપૂર્વક તેની હત્યા કરી દેવામાં 
આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં માતાનું પોતાતું જીવન ક્યાંક જોખમમાં મૂકાઈ ન જાય એ 
બાબતની લગીરે ચિંતા કરવામાં આવતી નથી. સમાજ સુધારકો ચિંતિત તો છે 
પરંતુ આ નિવારણનો કોઈ અસરકારક ઉપાય તેમને જડતો નથી. સરકાર કક્ષાએ 
વિવિધ કાયદા ઘડવામાં આવ્યા છે જેમાં આ ધૃણાસ્પદ કૃત્ય આચરનારાઓ અને 
આમાં મદદરૂપ થનારાઓ બશ્ને માટે આકરી સજાઓ સૂચવવામાં આવી છે. સરકારી 
તંત્ર આ સજાઓના અમલીકરણ માટે પ્રયત્નશીલ પણ રહે છે પરંતુ તેના કોઈ પણ 
પ્રયત્નો પરિણામદાયક નથી નીવડ્યા, આ બદી માનવ સમાજમાં કેન્સરની જેમ 
ફેલાતી જઈ રહી છે અને સભ્યતાને લૂણો લગાડી રહી છે. એક કવિએ આ 
પરિસ્થિતિનું આબેહૂબ વર્ણેન કર્યું છેઃ 
મર્ઝબઢતા ગયા જૂં જૂં દવા કી 
આ સંજોગોમાં ઇસ્લામ આગળ આવે છે અને સામાજિક રોગના પ્રતિકાર 
* માટે અસરકારક માર્ગદર્શન પૂરૂં પાડે છે. પરિસ્થિતિનું ઊંડું વિશ્લેષણ કરી તે 
એના કારણો ઉપર પ્રકાશ પાડે છે, તેના માઠા પરિણામોથી ચેતવીને [નિવારણના 
ઉપાયો ચીધે છે. અગત્યની બાબત એ છે કે આ જ ઉપાયો અપનાવીને ભૂતકાળમાં 
આ સામાજિક બદી સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવામાં આવી ચૂકી છે.તેથી ન્યાય અને 
બુદ્ધિનો એ તકાદો છે કે જે લોકો આ બદીનો નિષ્ઠાપૂર્વક ખરેખર અંત આણવા 
માગે છે અને તેના નિવારણ માટે ગંભીરપણે પ્રયત્નશીલ છે તેઓ ઇસ્લામે ચીંધેલા 
નુસ્ખાને અજમાવી જુએ અને તેણે સૂચવેલા ઉપાયોને અમલમાં મૂકે. 


_કઝઝસ્‍ુ૯ઝ 


રસ્રી-ભ્રૂણ હત્યા [4 | 


માનવજાતિના અસ્તિત્વ અને સાતત્યની પ્રાકૃતિક વ્યવસ્થાઃ 

આ સૃષ્ટિમાં રંગ, સુગંધ,પ્રવૃત્તિ, આનંદ, ગતિ અને ઉપ્માનું અસ્તિત્વ 
માનવીના અસ્તિત્વ થકી છે. ખરેખર માનવી જ આ સૃષ્ટિનું સર્વોત્તમ પુષ્પ છે. 
અલ્લાહે સૃષ્ટિની દરેક વસ્તુનું સર્જન તેની સેવા માટે કર્યું છે. માનવજાતિના 
અસ્તિત્વ,સંરક્ષણ અને સાતત્ય માટે અલ્લાહે “જવઝિયત” નો કાનૂન અમલમાં 
મૂક્યો છે. તેણે માંનવોમાં જ નહીં બલ્કે પશુ-પક્ષી, વનસ્પતિ અને અન્ય સૃષ્ટિમાં 
પણ યુગલ બનાવ્યા છે. 


હ ઝકહ્ઈનક્પદટ કાન ફીડક્હક 
ભ્સ્દ્ જ્ક્વદકપ તફ 
કુરાનમાં છેઃ “પવિત્ર છે એ હસ્તી જેણે તમામ પ્રકારના યુગલ પેદા 
કર્યા. પછી એ પૃથ્વીની વનસ્પતિ પૈકીના હોય અથવા એમની પોતાની જાતિ (અથતિ 


માનવજાતિ) પૈકીના, અથવા એ વસ્તુઓ પૈકીના જેનું. તેમને જ્ઞાન સુધ્ધાં 
નથી.” (સૂરઃ યાસીન-૩૬) 

હાટટ ડક ડડડડ્ઇલાકં 

ઉડ) “કતકચ્હઉડડુ 

એક અન્ય સ્થળે કુર્ઓાન કહે છે : “આકાશ અને પૃથ્વીનો સર્જક, જેણે 
તમારી જાતિમાંથી તમારા માટે યુગલ પેદા કર્યા અને આવી જ રીતે પ્રાણીઓમાં 
પણ (એમની જ જાતિના) યુગલ બનાવ્યા અને આ રીતે એ તમારા વંશવેલાનો 
વિસ્તાર કરે છે” (સૂરઃ અશ્‌-શૂરા-૧૧) 

માનવ યુગલની રચના પુરુષ અને સ્ત્રી વડે થાય છે. એમના સમાગમથી 
ફૂટુંબનું એકમ અસ્તિત્વમાં આવે છે. કુટુંબમાં દીકરા, દીકરી, પૌત્ર, પૌત્રીઓ 
અને અન્ય સંબંધીઓ હોય છે.આ રીતે વંશનો વિસ્તાર. થતો રહે છે. 

અલ્લાહતઆલા ફરમાવે છે ; 


૭45૫ ક-કડ «55 શ; 


6) -4 5 ડક 125 


[151 ફૂ સ્્રી-ભ્ૂણ « હત્યા 


“અને એ અલ્લાહ જ છે જેણે તમારા માટે તમારી જાતિમાંથી જ પત્નીઓ 
બનાવી અને તેણે જ આ પત્નીઓથી તમને પુત્ર-પૌત્ર આપ્યા.” 
(સૂરઃ અન્‌ નહ્લ-૭૨ર) 
બીજી જગ્યાએ. ઇર્શાદ છે ! 


હઝપન્‍્ડડપકાનુ ડ&5 કઝ ન્ન ડડ 
(૪/9) ચપ્કકઝ્ઈ ડટ, પ 
“જેણે તમને એક જીવથી પેદા કર્યા અને એ જ જીવથી તેનું જોડું (યુગલ) 
બનાવ્યું અને આ બંનેથી પુષ્કળ પુરુષો અને સ્રીઓ દુનિયામાં ફેલાવી દીધા.” 
(સૂરઃ અન્‌ નિસા-૧) 
અલ્લાહ તઆલાએ વસ્તીમાં વૃદ્ધિ અને તેમાં પુરુષો તથા સ્રીઓના સંતુલનની 
આગવી વ્યવસ્થા કરી છે જે અત્યંત હિકમત-ડહાપણપૂર્ણ છે. આના દ્વારા 
અલ્લાહની સંપૂર્ણ શક્તિ અને નિરંકુશ મરજી વ્યક્ત થાય છે. એ જેને ઇચ્છે માત્ર 
દીકરીઓ આપે છે અને જેને ઇચ્છે માત્ર દીકરાઓથી નવાજે છે અને જેને ઇચ્છે છે 
પુત્ર-પુત્રી બંને આપે છે, અને જેને ઇચ્છે છે તેને બંનેથી વંચિત રાખે છે. દરેક 
સંજોગોમાં સ્ત્રી અને પુરુષ જાતિમાં સંતુલન જળવાઈ રહે છે.માનવ ઇતિહાસના 
કોઈ યુગ અને પૃથ્વીના કોઈ ભાગમાં માત્ર પુત્રો જ પેદા થયા હોય અને પુત્રીઓની 
અછત સર્જાઈ હોય, અને પુત્રીઓ જ પેદા થઈ હોય અને તેમના [નિકાહ માટે 
છોકરાઓ મળ્યા ન હોય એવું નથી બન્યું. કુઅનિકરીમમાં અલ્લાહના આ પરિપુર્ણ 
ડહાપણનો ઉલ્લેખ આ રીતે કરવામાં આવ્યો છેઃ 


52 

પઝડ સ્હટઝ% ઝહૈેડસ્ટર્ડા ટપ્્ડડઝડ-કર્યણ ટપ્ડ 

૦ઝંડડ સડક શફઠ ૮પ્ક૬૬5 ક: ૩ચ્ઈણ 4 

(૩-૦૧૨-5૩ 

“અલ્લાહ પૃથ્વી અને આકાશની બાદશાહીનો માલિક છે. જે ઇચ્છે છે તે પેદા 
કરે છે, જેને ઇચ્છે છે તેને દીકરીઓ આપે છે, જેને ઇચ્છે છે પુત્રો આપે છે, જેને 
ઇચ્છે છે દીકરા-દીકરીઓ બસે આપે છે અને જેને ઇચ્છે છે વાંઝિયા બનાવી દે છે. 
તે બધું જ જાણે છે અને દરેક બાબત કરવા માટે શક્તિમાન છે.” (સૂરઃઅશ્શૂરાઃ 


૪૯,૫૦) 


નાડ 


કજ 


રત્રી-ભ્રૂણ હત્યા 16 | 


સૃષ્ટિતંત્રમાં મા માનવ હરતક્ષેપ અસંતુલન ઊભું કરે છેઃ 
અલ્લાહતઆલાએ સૃષ્ટિનું તંત્ર મજબૂત કાયદાઓ અને પરિપક્વ 
સિદ્ધાંતોને આધીન રાખ્યું છે. જ્યારે જ્યારે માનવીએ ઇલાહી કાનૂનોનું ઉલ્લંઘન 
કર્યું છે તેનું પરિણામ અવ્યવસ્થા સ્વરૂપે આવ્યું છે. 
હર્ટ “ડડ ઝી હડપ હદ 
દ ર 

“પૃથ્વી અને સમુદ્રમાં બગાડ સર્જયો છે લોકોના પોતાના હાથોની કમાણી 
વડે.” (સૂરઃઅર્‌ રૂમઃ૪૧) 

માનવીના સર્જનની બાબતમાં અલ્લાહતઆલાએ. નિયત કરેલ કુદરતી 
વ્યવસ્થામાં માનવ-હસ્તક્ષેપથી થનાર ખલેલ અને અસંતુલન આજે આપણે નરી 
આંખે જોઈ શકીએ છીએ. માનવ સમાજ પણ તેના માઠા પરિણામો ભોગવી રહ્યું છે. 

થોડાક સમય પહેલાં વધતી જતી વસ્તીની સમસ્યાને હાઉ બનાવી રજૂ 
કરવામાં આવી હતી. આ સમસ્યાનો મુકાબલો કરવા માટે કુટુંબ નિયોજનની 
યોજના શરૂ કરવામાં આવી અને સંતતિ નિયમનનો કાયદો પણ ઘડવામાં આવ્યો. 
વાત આનાથી આગળ વધી તો હવે જાતિ પરીક્ષણ(5૦% 12૯1૯1111181013)ની 
કોશિશ કરવામાં આવે છે અને વિવિધ સાધનોની મદદથી એ જાણવામાં આવે છે 
કે માતાના ગર્ભમાં ઉછરી રહેલ ભ્રૂણ દીકરો છે કે દીકરી ? જો રિપોર્ટમાં દીકરી છે 
એમ નક્કી થઈ જાય તો તેનું ગર્ભપાત કરાવી નાખવામાં આવે છે, અને તેત્તે 
જીવનના અધિકારથી વંચિત કરી તેનો અંત આણવામાં આવે છે. 

આ ઘટના પૃથ્વીના કોઈ એક ભાગ પૂરતી મર્યાદિત નથી બલ્કે સમગ્ર 
વિશ્વને તેણે પોતાના ભરડામાં લીધો છે. સમગ્ર માનવજાતિ ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરીએ. 
અથવા કોઈ દેશ, કોઈ રાજ્ય અથવા કોઈ શહેરની વસ્તીના આંકડા જોઈએ તો 
દરેક સ્થળે કુમાર-કન્યાઓના પ્રમાણમાં અસંતુલન જોવા મળે છે. અત્યારે સમગ્ર 
દુનિયાની કુલ વસ્તીમાં કુમાર-કન્યાઓનું પ્રમાણ ૧૦૦ કન્યાઓની સરખામણીએ 
૧૦૩-૧૦૭ કુમારોનું છે. 

ફાન્સની નેશનલ ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ડેમોગ્રાફિક સ્ટડીઝ (1પદ્વ101161 
ઊડધપાટ 0 1૯110૪1216 51પતીંલ5) દ્વારા ઓક્ટોબર, ૨૦૦૫માં 
ચીનમાં એક સર્વેક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સર્વેક્ષણ સુજબ ભાં કુમાર-કન્યાઓનું 


કન્ડનકપઝ. સસઝક્યજર-નનઝનયઝઝઝઝઝ- 


171 ર્્રી-બ્રૂણ હત્યા 


મ્રમાણ ૧૦૦ કન્યાઓ સામે ૧૩૪ કુમારોનું જણાયું હતું. મોજણી અહેવાલમાં એ 
બાબતની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે જો ચીનમાં કુમાર-કન્યાઓના જન્મ 
દરનો આ તફાવત ચાલુ રહેશે તો ઈ.સ.૨૦૧૫ અને ઈ.સ.ર૨૦૩૦ વચ્ચે અઢી 
કરોડ યુવાનોને જીવન સાથી મળવાની કોઈ આશા બાકી રહેશે નહીં. ઝિનહુઆ 
સમાચાર સંસ્થાના જણાવ્યા મુજબ ૨૦૦૩માં દેશની ર૪ કાઉન્ટીઓમાં રાષ્ટ્રીય 
વસ્તી અને કુટુંબ-નિયોજન કમિશન દ્વારા કન્યાઓની સ્થિતિમાં સુધારો લાવવા 
માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમ અન્વયે માત્ર 
દીકરીઓવાળા કુટુંબને રોક્ડ ઇનામ ઉપરાંત અસંખ્ય સામાજિક લાભો આપવાની 
પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આ કાર્યક્રમ દ્રારા આ 
કાઉન્ટીઓમાં કુમાર-કન્યાઓનું પ્રમાણ ૧૦૦ની સરખામણીએ ૧૩૩.૮થી 
ઘટાડીને ૧૧૯.૪૬ સુધી લાવવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમ 
હવે તમામ રાજ્યો અને વિસ્તારોમાં શરૂ કરવાની યોજના ઘડવામાં આવી છે. 
(દત્તક “રાષ્ટ્રીય સહારા”, નવી દિલ્હી, ૧૮ ઓગષ્ટ, ૨૦૦૬, પીટીઆઈના 
સમાચાર) 

અન્ય દેશોની સ્થિતિ પણ આનાથી વધુ સારી નથી. 

ભારતમાં દર દસ વર્ષેસરકારી સ્તરે વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવામાં આવે 
છે. ઈ.સ.૨૦૦૧માં દેશની વસ્તી એક અબજ, ર કરોડ, ૭૦ લાખ, ૧૫ હજારની 
સંખ્યા વટાવી ગઈ હતી. આમાં પુરુષોની સંખ્યા ૫૩ કરોડ, ૧૨ લાખ, ૭૭ 
હજાર અને સ્ત્રીઓની સંખ્યા ૪૯ કરોડ, પ૭ લાખ , ૩૮ હજાર દર્શાવવામાં આવી 
છે. 'એમ કહી શકાય કે ૧૦૦ પુરુષોની સરખામણીએ ૯૩ સ્રીઓ છે. 
ઈ.સ.૧૯૯૧ની વસ્તી ગણતરીમાં આ તફાવત ઓર વધારે હતો. (“રાષ્ટ્રીય 
સહારા”, ૭ સષ્ટેમ્બર,૨૦૦૬) 

રાજયોની દષ્ટિએ જોઈએ તો દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં કુમાર-કન્યાઓના 
પ્રમાણમાં ઘણી અસમાનતા છે. આ રાજ્યોમાં સવિશેષ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, 
રાજસ્થાન,પંજાબ , હરિયાણા, દિલ્હી અને હિમાચલ પ્રદેશ ઉલ્લેખનીય છે. આ 
રાજ્યોમાં એક હજાર કુમારોની સરખામણીમાં કન્યાઓની સંખ્યા ૮૦૦-૯૦૦ 
વચ્ચે છે. ઈ.સ.૧૯૯૧ની વસ્તી ગણતરી વખતે પંજાબમાં ૧૦૦૦ કુમારોના 
મુકાબલે કન્યાઓની સંખ્યા.૮૪૫ હતી જે ૨૦૦૧ની વસ્તી ગણતરીમાં ઘટીને 
૭૯૩ થઈ ગઈ છે. આમ મહારાષ્ટ્રમાં ઈ.સ. ૧૯૯૧ની વસ્તી ગણતરીમાં ૧૦૦૦ 


સત્રી-ભ્રૂણ હત્યા 18| 


કુમારોની સરખામણીએ કન્યાઓની સંખ્યા ૯૪૮ હતી જે ૨૦૦૧ની વસ્તી 
ગણતરીમાં ઘટીને ૯૧૭ થઈ ગઈ છે. (રાષ્ટ્રીય સહારા, નવી દિલ્હી, રર ઓગષ્ટ, 
૨૦૦૬, ૭ ડિસેમ્બર, ર૦૦૬) 
શહેરોની વસ્તીના આંકડા જોઈને તો એમાં પણ કુમાર-કન્યાઓના જન્મદરમાં 
' આ જગ્રમાણેનો તફાવત જોવા મળે છે. રાજસ્થાનના સરહદી વિસ્તાર જેસલમેરની 
વસ્તીમાં ૧૦૦૦ કુમારોની સરખામણીમાં કન્યાઓની સંખ્યા ૭૮૫ છે. (રાષ્ટ્રીય 
સહારા, ૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૬) ૨૦૦૧ની વસ્તી ગણતરીમાં આગ્રા ડિવિઝનમાં 
૧૦૦૦ કુમારોની સરખામણીમાં કન્યાઓની સંખ્યા ફિરોઝાબાદ જિલ્લામાં ૮૮૭, 
ઈટા જિલ્લામાં ૮૯૧, આગ્રા જિલ્લામાં ૮૬૬, મથુરા જિલ્લામાં ૮૭૨, હાથરસ 
જિલ્લામાં ૮૮૬ અને અલીગઢ જિલ્લામાં ૮૮૫ છે. (“રાષ્ટ્રીય સહારા”, ૨૯ 
મે,૨૦૦૬) 
કુમાર અને કન્યાઓ વચ્ચેના પ્રમાણમાં આ વધતા જતા તફાવતને 
આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વિચારકો અને સમાજ-સુધારકોને ચિંતિત કરી મૂક્યા છે. 
દરેક સ્થળે આ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવે છે અને પરિસ્થિતિમાં સુધારો 
લાવવાના ઉપાયો વિચારવામાં આવે છે. 


સમાજમાં કન્‍્યાઓનો ઊતરતો દરજ્જોઃ . 
કન્યાઓને અવાંછિત મખ્લૂક (સર્જન)નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે જમનો 
જન્મ થાય એ અગાઉ જ એમનાથી છુટકારો મેળવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવે 
છે. આનું બુનિયાદી કારણ એ છે કે સમાજમાં કન્યાઓને ઊતરતો-નિમ્ન દરજ્જો 
આપવામાં આવ્યો છે. તેમનેદદીકરાઓના પ્રમાણમાં ઓછી ફાયદાકારક ગણવામાં 
આવે છે. એમના અસ્તિત્વને માતા-પિતા પોતાના માટે બોજારૂપ હોવાનો અહેસાસ 
કરે છે. તેમના ઉછેર અને કેળવણી તથા સતીત્વના રક્ષણની ઝંઝટ ઉપરાંત એમના 
શિકાઢમાં પણ મુશ્કેલીઓ આવે છે. આ પ્રસંગે વધુ ખર્ચ ઉઠાવવો પડે છે. આ 
ઉપરાંત અન્ય ઘણી ગંભીર સમસ્યાઓ પણ છે. જેના કારણે માતા-પિતાને જન્મ 
પહેલાં જ તેમને ખતમ કરી તેમનાથી છુટકારો મેળવવામાં પોતાની સલામતી 
જણાય છે. 
કન્યાઓ અંગેની આ વિભાવના (€૦1૫૦€[0 વર્તમાન યુગની દેણ 
નથી, ભૂતકાળમાં પણ તેમના વિષે માનવીની માનસિકતા આ જ રહી છે. 


19। રત્રી-ભ્રૂણ હત્યા 


કુઅનિ જણાવે છે કે હઝરત મરિયમની માતાએ માનતા માની હતી કે 
તેમના ત્યાં જે સંતાન થશે એને દેવળની સેવા માટે સમર્પિત કરી દેશે. એ જમાનામાં 
દેવળની સેવા પુરુષો કરતા હતા. આથી તેમણે એવી આશા સેવી,હતી કે તેમને 
ત્યાં પુત્ર જન્મશે પરંતુ જ્યારે પુત્રીનો જન્મ થયો તો નિરાશાના કારણે એમની 
જીભ ઉપર આ શબ્દો આવી ગયાઃ 


૬46 ઉ -43..* હકક ઝડ 
(હાહ? 


“માલિક, મારે ત્યાં તો છોકરી જન્મી ચૂકી છે અને છોકરો છોકરી જેવો 
નથી હોતો.” (સૂરઃ આલે ઇમરાનઃ૩૬) 


કુઅઓનના ઉતરણ કાળની પરિસ્થિતિ : 

કન્યાઓની આ જ હૈસિયત આરબ પ્રદેશમાં એ યુગમાં હતી જયારે ત્યાં 
અલ્લાહના નબી હઝરત મુહમ્મદ સ.અ.વ.ને નબી તરીકે મોકલવામાં આવ્યા. 
લોકો એમને ભારે બોજારૂપ સમજતા હતા અને તેમના પાલન-પોષણ અને ભરણ- 
પોષણથી ગભરાતા હતા. આનું કારણ એ છે કે તેમની પાસેથી એવી અપેક્ષા નથી 
હોતી કે તેઓ પુષ્તવયની થઈને આર્થિક દોડધામમાં તેમને મદદરૂપ થશે. તેમના 
વિષે એવી આશંકા પણ સેવવામાં આવે છે કે જો સગપણ નહીં થાય તો અયોગ્ય 
વ્ક્તિ (ગેરકુફ્વ અથાત્‌ જે વ્યક્તિ જ્ઞાન, સામાજિક-આર્થિક દરજ્જા,આચાર- 
વિચારમાં સમોવડી ન હોય) સાથે એનો નિકાહ કરવો પડશે.એ બાબતનો પણ 
ભય રહેતો હતો કે જો લુંટારૂઓ હુમલો કરશે તો એમને પકડીને લઈ જશે અત્તે 
તેમને ગુલામ બનાવી લેશે. આ જ કારણે જ્યારે એમના પૈકી કોઈને ત્યાં છોકરી 
જન્મતી હતી તો તેમનું મોઢું પડી જતું, તેઓ કોઈને પોતાનું મોઢું દેખાડવા લાયક 
સમજતા ન હતા. તેઓને એ સમજાતું ન હતું કેતેઓ આ બાળકીને જીવતી રહેવા 
દે અને તેને જોઈને બળાપો કાઢતા રહે અથવા ખાડો ખોદી તેમાં એને દાટી દે અને 
હંમેશ માટે એનાથી પીછો છોડાવી લે. કુર્બાનિ એ યુગના માનવીની વિચારસરણીની 
સંપૂર્ણ સમીક્ષા કરી છે અને તેનું ખૂબ અસરકારક ચિત્રણ કર્યું છે. 


ટના દટડ૬-£૩૪-:2૬-૪-::ઝ૯નઝઝઝઝાન-૩2૭૭£:૦૦૦-૮૯-૩--૨૦૦:૪-૯૦ ૭૦૦૦૩૩ ૬૪--૪૦૨૮૦૮૩૦૪૦૦૯૪%જઝઝ_ 


સ્ત્રી-ભૂણ હત્યા રિ 110 


છ ૪૦, ન - કેગ... %- ૪ ક ૬ જી ૪." 5-૮2 
બક કડ ક “કપડ 
ક ટ હી ફે ૧% ઝક. કન 
ત 
ક ા ર ટ ટ 
(૩૬,૭૩૩) “નાક ભ રક 


જ્યારે એમના પૈકી કોઈને દીકરીના જન્મના શુભ સમાચાર આપવામાં 
આવતાં તો તેના મોઢા ઉપર કાલિમા છવાઈ જાય છે અને લોહીનો ઘૂંટડો પીને 
રહી જાય છે. લોકોથી સંતાતો ફરે છે કે આ માઠા સમાચાર પછી લોકોને પોતાનું શું 
મોઢું દેખાડે. વિચારે છે કે અપમાનપૂર્વક દીકરીને સાથે રાખે અથવા માટીમાં દાટી 
દે.” (સૂરઃ અન્‌નહલઃ૫૮,૫૯) 

આરબવાસીઓની માન્યતામાં ફરિશ્તાઓને અલ્લાહની દીકરીઓ 
ઠેરવવામાં-આવતી. કુઅનિ તેમની આ માન્યતા ઉપર અનેક સ્થળે પ્રહાર કર્યો 
છે. (જુઓ સૂરઃઅન્નહલ :૫૭, સૂરઃ બની ઇન્નાઈલઃ૪૦,સૂરઃ અતૂતૂરઃ૩૯, સૂરઃ 
અન્‌ નજૂમઃ૨૧,૨૨) એક સ્થળે એમના સ્વમાનને પડકારીને કહે છે કે તમારી 
પોતાની હાલત તો એ છે કે તમે પોતાના માટે દીકરીઓ પસંદ નથી કરતા. જો 
તમારા ત્યાં દીકરી જન્મે છે તો દુઃખના કારણે તમારા ચહેરા ઉપર કાલિમા છવાઈ 
જાય છે. પરંતુ અલ્લાહની દીકરીઓ પણ હોવાની વાત કહેવામાં તમને બિલકુલ 
શરમ નથી આવતી. (સૂરઃઅઝ્રુખરુફઃ૧૬ ,૧૭) બીજી એક જગ્યાએ કુરબાન 
કહે છે કે જ્યારે તેમણે ફરિશ્તાઓનું સર્જન પોતાની નરી આંખે નથી જોયું તો કઈ 
રીતે તેઓ એમને દીકરીઓ ઠેરવી રહ્યાં છે. પરંતુ આ કેટલી વિચિત્ર વાત છે કે જે 
જાતિ તેઓ પોતાના માટે પસંદ નથી કરતાં એનું આરોપણ તેઓ અલ્લાહ પ્રત્યે 
કરી રહ્યાં છે. 

પૌડઠઝઞાતાડત્ગવ્ાડબુતડઈ 

૬. પાદડા, ઝંતડડાઈ,હ) 
(1હહ-1૧: ડક) ઉડી ઉક ક 


[1 રત્રી-ભ્રૂણ હત્યા 


પછી એમને જરા પૂછો કે શું (એમતનું હદય એ વાત સ્વીકારે છે કે) તમારા રબ 
માટેતો દીકરીઓ હોય અને એમના માટે દીકરા હોય ? શું ખરેખર એ ફરિશ્તાઓને 
સ્રીઓ જ બનાવી છે અને આ લોકો નજરે નિહાળેલી વાત કહી રહ્યા છે ? 
બરાબર સાંભળી લો, ખરેખર તો આ લોકો પોતાના મનથી ઉપજાવી કાઢેલી આ 
વાત કહે છે કે અલ્લાહ સંતાન ધરાવે છે અને હકીકતમાં આ લોકો જુઠ્ઠાં છે. શું 
અલ્લાહે દીકરાઓને બદલે દીકરીઓ પોતાના માટે પસંદ કરી લીધી ? તમને શું 
થઈ ગયું છે ? કેવા નિર્ણયો કરો છો ? (સૂરઃ અસ્‌ આફફાત-૧૪૯-૧૫૫) 


દીકરીઓને જીવતી દફનાવવી એક અજ્ઞાનતાપૂર્ણ રિવાજ: 

દીકરીઓથી છુટકારો મેળવવા અજ્ઞાનતાના યુગ (ઇસ્લામના આગમન 
પૂર્વેનો યુગ) માં આરબોના અમુક કબીલાઓમાં એક પ્રથા પ્રચલિત બની હતી જે 
અત્યંત ધૃણાસ્પદ અને શરમજનક હતી. જો એમના ત્યાં દીકરીનો જન્મ થાય તો 
તેઓ એને તરત જ મારી નાખતા હતા. આ હેતુ માટે તેઓ વિવિધ ઉપાયો 
અપનાવતા હતા. 

જ્યારે પ્રસૂતિનો સમય નજીક આવતો તો એક ખાડો ખોદી કાઢવામાં 
આવતો હતો. પછી જે છોકરી જન્મતી તો જન્મના તરત જ એને એ ખાડામાં દાટી 
દેવામાં આવતી. (ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ.) 

પુત્રી જન્મતાં જ એને મારીને કૂતરાની આગળ નાખી દેવામાં આવતી 
હતી. (કતાદા) 

- પર્વતના શિખર ઉપર લઈ જઈ ફેંકી દેવામાં આવતી હતી. 

- પાણીમાં ડૂબાડી નાખવામાં આવતી હતી. 

-ઝબેહ કરી દેવામાં આવતી હતી. 

તેને જન્મ્યા પછી જીવતી રાખવામાં આવતી હતી. પછી જ્યારે તે થોડીક 
મોટી થતી (છ વેંતની) તો એક દિવસ એને ખૂબ શણગારીને રણમાં લઈ જવામાં 
આવતી હતી. જ્યાં અત્યંત ઊંડો ખાડો ખોદી એમાં ધકેલી દેવામાં આવતી હતી 
અને ઉપરથી માટી નાખી સમતળ કરી દેવામાં આવતી હતી. (તફસીરે કબીર, 
ફખરુદ્દીન રાઝી, અલ મક્તબતુત તૌફીકી, મિગ્ન (ઇજિપ્૦)૨૦૪૬, ૩૧/૭૦, 
અલજામેઆલિ અહકામુલ-કુર્ખાન(તફસીરે કુર્તુબી, અબૂ અબ્દુલ્લાહ કુર્તુબી અલ 
હયઅતિલ મિસ્િયતુલઆમ્મા લિલક્તાબ- ૧૯૮૭,૧૯/ર૩૩) 


અજલ્ઝજ્રરઝઃ 


12 


રત્રી-ભૂણ હત્યા 


આરબના તમામ કબીલાઓની આ સ્થિતિ ન હતી બલ્કે અમુક જ 
કબીલાઓ આ પ્રમાણે અમલ કરતા હતા. એમના નામ હતા : મઝર, ખુઝાઆ 
અને તઝીમ. બીજી બાજુ એ યુગના અમુક સમાજ-સુધારકોએ આ ગંદી પ્રથા 
વિરુદ્ધ જોરદાર ઝુંબેશ શરૂ કરી હતી. તેઓ માહિતી મેળવતા રહેતા અને જ્યાં 
પણ તેમને આવી બાળકીઓની ભાળ મળતી એમના પાલન-પોષણ અને રક્ષણની 
જવાબદારી લઈ લેતા.અમુક વખતે તો તેઓ એમના માતા-પિતાને અમુક વળતર 
પણ ચૂકવતા હતા.આવા લોકોમાં સઅસઆ બિન નાજિયા અને ઝૈદ બિન અસ્ર 
બિન નુફૈલના નામો ઇતિહાસના પાને સુરક્ષિત છે. (તફસીરે કુર્તુબી ૯/૧૧ ૬ , 
સહીહ બુખારી, કિતાબે મનાકિબુલ અનસાર, બાબે હદીસ, ઝેદ બિન અમ્ન બિન 
નુફૈલ, રિવાયત નંબર- ૩૮૨૮,અન અસ્મા બિન્તે અબી બક્ર) 


આધુનિક અજ્ઞાનતાઃ- 

બાળકીઓને કતલ કરવાની અજ્ઞાનતાના યુગની યાદ અપાવનારી આ 
પ્રથા આપણા કહેવાતા આધુનિક સમાજમાં આજે પણ પ્રચલિત છે. આ હેતુ માટે 
વિવિધ પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવે છે. અવિકસિત સમાજોમાં તો એ જ 
જૂનવાણી પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવે છે. આથી તેઓ ભ્રણના જન્મ સુધી 
રાહ જુએ છે અને જો દીકરો જન્મે તો તેમને વાંધો નથી હોતો; પરંતુ જો દીકરી 
જન્મે તો તેને યેનકેન પ્રકારે ગમે તે રીતે મારી નાખવામાં આવે છે. રાજસ્થાનમાં 
જેસલમેરના ગામ દેવડાના એક અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ત્યાં છેલ્લા 
સો વર્ષમાં કોઈ છોકરી એટલી મોટી થઈ જ નથી કે તેના લગ્નનો પ્રસંગ આવે. 
ત્યાં છોકરીઓ જન્મતી ન હતી એવું ન હતું. બલ્કે જન્મતા વેંત જ એમને મારી 
નાખવામાં આવતી હતી. સામાજિક અને કૌટુંબિક દબાણને વશ થઈને ઘણીવાર 
આ દુષ્કૃત્ય માતાઓ પોતે જ આચરતી હતી. આથી તેઓ પોતાના દૂધની સાથે 
બાળકીઓને અફીણ ખવડાવી દેતી હતી, નાક પર રેતીની પોટલી મૂકી દેતી, 
અથવા મોઢા અને નાકમાં રેતી ભરી દેતી. મોઢા ઉપર રજાઈ અથવા ઓશીકું મૂકી 
દેતી જેથી ધીમે ધીમે નવજાત બાળકીનો શ્વાસ રૂંધાઈ જાય અથવા તો તેના મોઢામાં 
ઢગલો મીઠું ભરી દેતી હતી. (“રાષ્ટ્રીય સહારા”, નવી દિલ્હી,૯ 
સપ્ટેમ્બર,૨૦૦૬) 


1 131 રત્રી-ભ્રૂણ હત્યા 


વિકસિત સમાજમાં તો પ્રસૂતિ થતાં સુધીની રાહ પણજોવામાં ને નથી આવતી 
અને બાળકીઓને જન્મ લેવાની તક પણ આપવામાં આવતી નથી. જન્મ અગાઉ 
જ માતૃભ્રણનું પરીક્ષણ કરાવી જાણી લેવામાં આવે છે કે ગર્ભમાં ઉછેર પામી 
રહેલ બાળક છોકરો છે કે છોકરી. જો છોકરી જણાય તો ગર્ભપાત કરાવી નાખવામાં 
આવે છે, અખબારોમાં દરરોજ એવા સમાચારો વાંચવા મળે છે કે અપરિપકવ 
ભ્રૂણના શબ સરોવરમાં તરતા અથવા તળાવના કિનારે પડેલાં મળે છે,અથવા તો 
અવાવરું કૂવા અને ઝાડી-ઝાંખરામાંથી મળી આવે છે. 


વર્તમાન કાનૂનની લાચારી : 


માતાના ગર્ભમાં જ ભ્રૂણ હત્યાના વલણને અટકાવવા અને તેની વિરુદ્ધ 
વાતાવરણ નિમણિ કરવા માટે બિનસરકારી (સ્વૈચ્છિક) સંસ્થાઓ સક્રિય છે જે 
દરરોજ વિવિધ ઝુંબેશો ચલાવે છે પરંતુ તેની ઇચ્છિત અસર વતતી નથી. સરકારી 
કક્ષાએ પણ અમુક કાયદા ઘડવામાં આવ્યા છે. ભારતમાં ઈ.સ.૧૯૯૪માં એક 
કાયદો ઘડવામાં આવ્યો. આ કાયદાનું નામ [૨૦૪૫1દ॥01 ક્ષા [1:€17613- 
॥01 ૦27 155૦ ૦2/11॥1-પદ્વાદ્વા ડઝિ1દ્ટા1051€ 1€01111વૃપ૯ છે. આ 
કાયદા હેઠળ ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા જન્મ પહેલાં બાળકની જાતિની માહિતી 
મેળવવાનું કૃત્ય ગેરકાયદેસર ઠેરવવામાં આવ્યું છે. આ કાયદા મુજબ સર્વોચ્ચ 
અદાલતે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ દ્વારા માતૃગર્ભમાં બાળકની જાતિ (0લાતંલા)ે જાણવાને 
દંડનીય અપરાધ ઠેરવવામાં આવ્યું છે. આમ છતાં સમગ્ર દેશમાં ફટીલેટી ક્લિનિક 
ચલાવવામાં આવી રહ્યાં છે, જયાં આ ગેરકાયદેસર કામ ચાલે છે અને તેની મારફત 
કરોડો રૂપિયાનો કારોબાર થાય છે. એક અંદાજ મુજબ દર વર્ષે ૧૦ થી ૧૫ 
હજારની ફીના અવેજમાં પાંચથી સાત લાખ દીકરીઓની માતૃગર્ભમાં જ હત્યા 
કરી દેવામાં આવે છે. આના ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે આ કારોબાર એક 
હજાર કરોડ રૂપિયાનો છે. (“રાષ્ટ્રીય સહારા”, નવી દિલ્હી, દ જૂન,૨૦૦૬) 
આ ક્લિનિકો ઉપર સમયાંતરે દરોડા પણ પાડવામાં આવે છે. આ પ્રવૃત્તિમાં 
સંડોવાયેલા ડોકટરોની ધરપકડ પણ કરવામાં આવે છે, એમની વિરુદ્ધ કેસો પણ 
ચલાવવામાં આવે છે અને એમને'સજા પણ ફટકારવામાં આવે છે. આ તમામ 
મયત્નો છતાં આ સામાજિક બદી નાબૂદ થઈ શકી નથી એટલું જ નહીં બજે તેને 
પ્રસરતી અટકાવવામાં પણ સફળતા મળી નથી. 


સ્ત્રી-ભૂણ હત્યા 114 | 


સ્ઝ્રનર 


ઇસ્લામના નિવારક ઉપાયો : 
ઇસ્લામ ભ્રૂણ હત્યાને ગંભીર અપરાધ ઠેરવે છે. આના નિવારણ માટે 
તેણે વિવિધ ઉપાયો અપનાવ્યા છે. સૌપ્રથમ ઇસ્લામ લોક-માનસમાં આ કૃત્યના 
દુષ્ટ-ખરાબ હોવાની વાત બેસાડે છે. જે આશંકાના કારણે લોકો આ અપરાધ 
આચરે છે તેનું નિવારણ કરે છે. આ કૃત્ય આચરવા બદલ આખિરતમાં આકરી 
સજાની ધમકી ઉચ્ચારે છે. બીજી બાજુ દીકરીઓના અસ્તિત્વને ભલાઈ અને 
બરક્તનું કારણ ઠેરવે છે અને એમના પાલન-પોષણ અને ઉછેરની ફઝીલત- 
મહિમાનું વર્ણન કરે છે. સામાજિક સ્તરે આ ઉપાયો અત્યંત અસરકારક છે. 
ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે આ ઉપાયોના અમલ દ્વારા ઇસ્લામે આ બદી સંપૂર્ણપણે 
નાબૂદ કરી દીધી હતી. 
હવે પછી ઇસ્લામના આ શિક્ષણ અંગે થોડીક વિગતે પ્રકાશ પાડીશું. 
માનસિક કેળવણી :- ઇસ્લામે સૌપ્રથમ અને મહત્ત્વપૂર્ણ કામ પોતાના 
સંબોધિતોની માનસિકતા કેળવવાનું કર્યું છે. કોઈ પણ કાયદો ત્યાં સુધી અસરકારક 
નથી નીવડતો જ્યાં સુધી લોકો તેને સ્વીકારવા તૈયાર ન થાય. જે લોકો ઉપર 
કાયદો લાગુ કરવામાં આવનાર છે તેઓ એના લાભ અને તેને અમલમાં ન મૂકવાના 
ગેરલાભથી સુપેરે વાકેફ ડોવાજોઈએ. એ યુગમાં આરબવાસીઓ પોતાના મઅબૂદ 
(પૂજ્ય)ની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેના સ્થાનક ઉપર પોતાના બાળકોની બલિ 
ચઢાવતા હતા. એમના અમુક કબીલા અનેકવિધ કારણોસર પોતાની બાળકીઓને 
જન્મ પછી મારી નાખતા હતા. ઇસ્લામે બતાવ્યું કે તેમનું આ કૃત્ય શેતાની અને 
મુશ્રિકોવાળું છે, પરંતુ શેતાને તેને નયનરમ્ય બનાવી રજૂ કર્યું છે અને તેને ધાર્મિક 
સ્વરૂપ આપી દીધું છે. જોકે સાચું પૂછો તો આ કૃત્ય તેમના માટે સંપૂર્ણપણે વિનાશક છે. 


«ઝઈ્કડડ,કક,કકઝડ-કઈ 


(૪૦) ક્ન્ક્ન્ફદકડઝ3ન્ય **ડ5 5 

“અને આવી. જ રીતે ઘણાં મુશ્રિકો માટે એમના ભામીદારએ પોતાની 
સંતાનની હત્યા આકર્ષક બનાવી દીધી છે જેથી એમને વિનાશમાં સપડાવી દે અને 
એમના માટે એમનું દીન શંકાસ્પદ બની જાય.” (સૂરઃ અલ અન્આમ-૧૩૮) 

આજ સંદર્ભમાં ુઅનિ કહે કહે છે છેકે આ લોકો મુર્ખામી અને અજ્ઞાનતામાં 


કક: 


|15| સર-બ્રૂણ, હ્ત્યા 


મન 


જઝ્સ્સડકદન્યઝઃ 


ઇનકઝડઝ૯ડ૯૦૯૨૭ઝ૫ 


જે કૃત્ય આચરે છે તે એમના માટે નુકસાનનું કારણ છે. કોઈ નથી જાણતું કે કઈ 
સંતાન દ્વારા ભવિષ્યમાં તેને શું લાભ પ્રાપ્ત થવાનો છે અને એ તેના માટે કેટલી 
ભલાઈ અને બરકતનું કારણ બનશે, કોઈ પણ જ્ઞાન વિના પોતાની જ સંતાનની 
હત્યા માટે તત્પર રહેવું મૂખ મી નથી તો બીજું શું છે ? 


દ. કાકરક કુક કફ 
6 
(171: 271) 
“ચોક્કસપણે નુકસાનમાં રહ્યા એ લોકો જેમણે પોતાના સંતાનની અજ્ઞાનતા 
અને નાદાનીના કારણે હત્યા કરી.” (સૂરઃઅલ અન્આમ-૧૪૧) 


ગરીબીની આશંકાનું નિવારણઃ 

આરબના અમુક કબીલાઓ પોતાની દીકરીઓને જન્મતા વેંત જ કબરમાં 
દાટી દેતા હતા. આનું એક કારણ એ હતું કે તેઓ ભૂખમરા અને ગરીબીમાં 
છોકરીઓના અસ્તિત્વને બોજારૂપ માનતા હતા. છોકરાઓ તો મોટા થઈ તેમને 
મદદરૂપ થતા હતા અને જીવનસામગ્રી ઉપલબ્ધ કરવામાં તેમની મદદ કરવા 
લાયક થઈ જતા હતા. પરંતુ છોકરીઓ મોટી થતાં પણ કંઈ કરતી ન હતી અને 
પોતાના ખર્ચ માટે પિતા ઉપર જ આધારિત હતી. કુર્ઓને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે રિઝ્્‌ક- 
આજીવિકાની ચાવીઓ તો માત્ર અને માત્ર અલ્લાહના અધિકારમાં છે. પૃથ્વી 
પરના તમામ સર્જનની રોજીની જવાબદારી તેણે પોતે લઈ લીધી છે. કોઈ 
તાકાતવાન હોય કે કમજોર, સાજો-નરસો હોય કે અપંગ, પોતે રોજી કમાવવા 
માટે દોડધૂપ કરતો હોય કે એનો આધાર કોઈ બીજા ઉપર હોય, તો તેને રોજી- 
આજીવિકા મળે છે તો અલ્લાહના આદેશ, ઇચ્છા અને તકદીરથી મળે છે.શક્ય 
છે કે તેણે એક માનવીને બીજા માનવીની રોજી-આજીવિકાનું માધ્યમ બનાવી 
રાખ્યો હોય. અને એક વ્યક્તિને બીજાના કારણે રોજી-આજીવિકા મળતી હોય. 
આથી કોઈને બોજારૂપ ગણી તેની હત્યા કરવી એઘણી મોટી ભૂલ અને અજ્ઞાનતા છે. 


જડ ઝડકગાડતડાઇઇડ; 
(1૭: 0) ી 
“અને પોતાની સંતાનની ગરીબીની બીકે હત્યા ન કરો, અમે તમને પણ 


સલઝઝયન્ઝ્ડ-૩- 


સ્ત્રી-ભ્રૂણ હત્યા [16| 


રિઝૂક-આજીવિકા આપીએ છીએ અને એમને પણ આપીશું.” 
(સૂરઃ અલ અન્આમઃ૧૫૧) 
બીજા સ્થળે આ જ બાબત વધુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક રજૂ કરવામાં આવી છેઃ 


“હડ તઝડમ્હકદડડ ડય ડાઈઇડ 
212, ળક ઈસ્ટ કઈ ન્ડ હ 
“પોતાની સંતાનની ગરીબીની આશંકાએ હત્યા ન કરો. અમે એમને 


પણ રિઝ્ક-આજીવિકા આપીશું અને તમને પણ.હકીકતમાં તેમની હત્યા એક 
મોટી ભૂલ-અપરાધ છે.” (સૂરઃ બની ઇગ્નાઈલઃ૩૧) 


છોકરીઓને જન્મતા વેંત દકનાવવાની મનાઈઃ 

ઇસ્લામે માત્ર શિક્ષણ અને શશિખામણથી જ સંતોષ નથી માની લીધો, 
બલ્કે છોકરીઓની હત્યાની ગણના એ કાર્યોમાં કરી છે જે અલ્લાહ અને તેના 
રસૂલે હરામ ઠેરવ્યા છે. 


“છડવઉગઇડ્પડઇઇ,ઝથોઠી 
ગાવ ઊશકાકઝ/તડ ળક ને ઠં) 
ષ્ટ મ, 77 495428: “.2**7 “ર #ઝળતક-# 
મ ક (ઉક. રિ 
“હઝરત મુગીરહ બિન શોઅબા રદિ.થી રિવાયત છે કે નબી સલ્લ.એ 
ફરમાવ્યું: 
“અલ્લાહે તમારા માટે હરામ ઠેરવ્યું છે માતા-પિતાની નાફરમાની (અવજ્ઞા) 
છોકરીઓને જીવતી કબરમાં દફનાવવી અને ઉડાઉ ખર્ચ.'” 

(સહીહ બુખારી, કિતાબુલ ઇસ્તિકરાઝ, બાબે મા યન્હી અન અઝાઅતુલ 
માલ,હદીસઃ ર૪૦૮,કિતાબુલ અદબ,બાબ ઠહુકૂકુલ વાલેદૈન 
મિનલકબાઇર,હદીસઃ ૫૯૭૫, સહીહ મુસ્લિમ, કિતાબુલ અકઝિયા,બાબુન નહ્ય 
અન ક્સૂરતુલ મસાઇલ, હદીસઃ૫૯૩) 

હઝરત મુગીરહ રદિ.થી જ રિવાયત કરાયેલ એક બીજી રિવાયતમાં 
આ શબ્દો છે કે આ કામોને રસૂલુલ્લાહ સ.અ.વ. -એ હરામ ઠેરવ્યા છે.( સહીહ 


[17 | સ્રી-બ્રૂણ હત્યા 


બુખારી, કિતાબુર્રિકાક, બાબે મા યફરહુ મિન કીલ વ કાલ હદીસઃ£૪૭૩, ક્તાબુલ 
એ*તિસામ, બાલે મા યક્રહુ મિન ક્સૂરતિસ્‌ સવાલ, હદીસઃ૭૨૯૨, સહીહ 
મુસ્લિમ, કિતાબુલ અકઝિયા, બાબુન નહ્ય અન્‌ ક્સસ્તુલ મસાઈલ હદીસ -૫૯૩). 


આખિરતમાં સખત સજાની ધમકી :_ 

સાથે જ આ દુષ્કૃત્યની ગણના એ કર્મોમાં કરવામાં આવી છે જેના વિષે 
આખિરતના દિવસે અલ્લાહના દરબારમાં પૂછ-પરછ કરવામાં આવશે અને તેના 
માટે સજા ફટકારવામાં આવશે. કુર્ઓાને અત્યંત પ્રભાવશાળી અને હૃદય હચ- 
મચાવી નાખનાર શૈલીમાં આનું ચિત્રણ કર્યું છેઃ 

(૧૫2/#શ) ટડ છં ત્હ્ડ કડઇડી ર5! ૩ 
“અને જ્યારે જીવતી દફનાવવામાં આવેલ છોકરીને પૂછવામાં આવશે કે 

તેની હત્યા કયા વાંકે કરવામાં આવી?” (સૂરઃ અત્‌ તફ્વીરઃ૮,૯) 

જે લોકોએ અત્યાચાર કર્યો અને છોકરીની નાહક હત્યા કરી તેમને પ્રત્યક્ષ 
પૂછવાને બદલે એ છોકરીને પૂછવામાં આવશે કે તેનો જીવ કયા ગુના માટે હણવામાં 
આવ્યો. આ વર્ણનશૈલીમાં એ રોષ જોવા મળે છે જે અલ્લાહતઆલા તરફથી 
વ્યક્ત કરવામાં આવશે. તેની નજરમાં દીકરીને જીવતી દફન કરનાર એટલા 
ધૃણાસ્પદ હશે કે તે એમને પ્રત્યક્ષ સંબોધન પણ નહીં કરે” (તફસીરે કુર્તુબી,૧૯/ 
૨૩૩-૨૩૪,અલ કશ્શાફ,ઝમખશરી,મિસ-ઇજિપ્નમાં મુદ્રેત-૧૯૭૨,૪/ 
૨૨૪) 


રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાઢુ અલયહિ વસલ્લમ સંતાનની હત્યા ન 


કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવતા હતા : 

રસૂલે અકરમ સલ્લ.સહાબાએ કિરામ રદિ.પાસેથી બૈઅત લેતી વખતે 
તેમની પાસેથી જે બાબતોનો એકરાર લેતા હતા એમાં એ વાતનો પણ સમાવેશ 
થતો હતો કે તેઓ પોતાની સંતાનની હત્યા નહીં કરે. આ એકરાર આપ સલ્લ .પુરુષ 
અને સ્રી બંને પાસેથી લેતા હતા. હુદૈ।બિયહની સુલેહ-સંધિ-ઝીકાદ દ હિજરી પછી 
અને મક્કાના વિજય (રમઝાન ૮ હિજરી) અગાઉ અનેક મહિલાઓ મક્કાથી 
હિજરત કરીને મદીના આવી ગઈ. અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના નબીને એમની 
પાસેથી બૈઅત (વફ દદારીના સોગંદ) લેવાનો આદેશ ઃ આપ્યો. હુઝૂર સલ્લ.ને જે જે 


ડકન્ઝ-નનતકગઝવઝટ 


રત્રી-ભ્રૂણ હત્યા | 18 નૌ 


બાબતો માટે મહિલાઓ પાસેથી બૈઅત (વફાદરીના સોગંદ) લેવાનો આદેશ 
આપવામાં આવ્યો હોય તેમાં એ બાબતનો પણ સમાવેશ હોય કે તેઓ પોતાની 
સંતાનની હત્યા નહીં કરે.કુઅનિમાં છેઃ 


ઝડાદડઝર#ઇડ-ઉ ળા, જન! પાડ 
ડક 5) હ 5 ઝક 55 હડ હણ ડક 
હ ટાડા, ગસ ૫૩૭55) 
કાશ ઇઝડાનઇકઇહડટ્ય; 


(16:53 ૦્ન્ન્ન્ ડ્ર શા 


“હે નબી | જયારે તમારી પાસે મો”।મેન મહિલાઓ બૈઅત લેવા માટે 
આવે અને એ બાબતના સોગંદ લે કે તેઓ અલ્લાહ સાથે કોઈને ભાગીદાર નહીં 
બનાવે, ચોરી નહીં કરે, ઝિના (વ્યભિચાર) નહીં કરે, પોતાના સંતાનની હત્યા 
નહીં કરે, પોતાના હાથ-પગ આગળ કોઈ આળ ઘડી કાઢીને નહીં લાવે, અને 
કોઈ ભલાઈ-નેકીની બાબતમાં તમારી નાફરમાની નહીં કરે, તો એમનાથી બૈઅત 
લો અને તેમના માટેમગ[ફેરતની દુઆ કરો. નિઃશંક અલ્લાહ દરગુજરફરમાવનાર 
અને ધ્યા કરનાર છે.” (સૂરઃઅલ મુમ્તહિનાઃ૧ ૨) 

રિવાયતમાં છે કે મક્કાના વિજય પછી રસૂલુલ્લાહ સ.અ.વ.એ હઝરત ઉમર 
ફારૂક (રદિ.)ને આપ સ.અ.વ.વતી મહિલાઓથી બૈઅત લેવાનો અને એ 
બાબતોનો એકરાર મેળવવાનો આદેશ આપ્યો જેનો ઉલ્લેખ આ રિવાયતમાં 
કરવામાં આવ્યો છે (અસ્સીરતુક્ષુબવિયહ, ઇબ્ને કસીર,મુદ્રણ,દારૂલ મઅ્‌રિફત 
બૈરૂત,ઈ.સ.૧૯૮૩ ૩/૬૦૩) કેટલીક રિવાયતો ઉપરથી જણાય છે કે મદીના 
પહોંચ્યા પછી હુઝૂર સલ્લ.એ એક પ્રસંગે અન્સારની મહિલાઓને એક મકાનમાં 
એકઠી કરાવી અને હઝરત ઉમર રદિ.ને એમનીઃબૈઅત લેવા મોકલ્યા. એમણે 
આં હઝરત સલ્લ.ના પ્રતિનિધિ તરીકે અન્સારની મહિલાઓથી આ જ કલમા 
ઉપર બેઅત લીધી. (મુઅત્તા ઇમામ માલિક, કિતાબુલ બૈઅહ, બાબ મા જાઅ 
ફિલ બૈઅહ, બાબ મા જાઅ ફિલ બૈઅહ, મુસ્નદે અહમદ,૫/૮૫, ૬/૯૦૪) 

આજ ડાક બૈઅત ડગર સ.અ.વ.એ । પુરુષોથી પણ લીધી હતી. 


જત, 


| 49 7 સ્ત્રી-ભૂણ હત્યા 


મદીનાની હિજરત અગાઉ યસરેબના જે સૌભાગ્યશાળી લોકોએ હજ્જ પ્રસંગે 
ઉકબાસ્થળે રસૂલુલ્લાહ સ.અ.વ.સાથે મુલાકાત અને આપના હસ્તે બૈઅત લીધી 
હતી એમાં હઝરત ઉબાદહ બિન સામિત રદિ.પણ સામેલ હતા. તેઓ કહે છે કે 
રસૂલુલ્લાહ સ.અ.વ.એ અમને કહ્યું: : 
#.,- ## ઉ.) કડ ઝક 
$) ઊં,-ડ ઇક ક, હા 
કાડ) ૪૪ 
“મારી પાસે પ્રતિજ્ઞા લો એ બાબતે કે અલ્લાહ'સાથે કોઈને સામેલ નહીં 
કરો, ચોરી નહીં કરો, ઝિના નહીં કરો, અને પોતાની સંતાનની હત્યા નહીં કરો.” 
હઝરત ઉબાદહ રદિ.કહે છે કે આપે આ બાબતો અંગે આપ સલ્લ.ના 
હસ્તે બૈઅત લીધી, કેમકે બૈઅત-વફાદારીના સોગંદ-એ જ કલમા (બાબત)ની 
હતી જે બાબતે માહિલાઓ પાસેથી પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી હતી. (જેનો ઉલ્લેખ 
સૂરઃ મુમ્તહેનામાં છે). આથી પુરુષોથી લેવાયેલ આ બૈઅતને બૈઅતુન્નિસા નામ 
આપવામાં આવ્યું. 
ભહીઢબુખારી, કિતાબે મનાક્લિલ અનસાર, બાબે વુફૂદુલ અનસાર ઇલન્નબી 
સલ્લ. ,હદીસ :૩૮૯૨, કિતાબુલ અહકામ, બાબ બેઅતુન્તિસા, હદીસઃ૭૨૧૩ 
તેમજ અન્ય સ્થળે, સહીહ મુસ્લિમ, કિતાબુલ હુદૂદ, બાબુલ હુદૂદે કફફારાત લિ 
અહલિહા, હદીસઃ૧૭૦૯) - 


છોકરીઓના ઉછેર અને પાલન-પોષણ માટે જન્નતની વધામણીઃ 
બીજી બાજુ ઇસ્લામ એ વિભાવના (€૦10૦૯[૩)ઉપર જ ઘા કરે છે કે 
છોકરીનું અસ્તિત્વ બોજારૂપ છે અને તેનો જન્મ વ્યક્તિ માટે મુસીબત અને મુશ્કેલી 
માટે કારણભૂત છે. બલ્કે તેણે છોકરીનું અસ્તિત્વ સદ્ભાગ્ય માટે કારણભૂત 
ઠેરવ્યું છે અને તેને જન્નત પ્રાપ્તિ માટેનું માધ્યમ બનાવ્યું છે. એ બાબતની ઘણી 
હદીસોમાં રિવાયત કરવામાં આવી છે જેમાં છોકરીઓનું પ્રસન્નતાપૂર્વક પાલન- 
પોષણ કરવા, એમનો ખર્ચ ઉઠાવવા અને એમની સાથે સદ્વર્તન માટે જન્નતની 
વધામણી આપવામાં આવી છે. કેટલીક હદીસો નીચે મુજબ નોંધીએ છીએ. 
હઝરત અનસ બિન માલિક રદિ.થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
સ.અ.વ.એ.ફરમાવ્યું: 


રત્રી-ભ્રણ હત્યા 120 


ડડ3 પડી ટ ઝ છ પંડ ર હરખ ખડ 


12 હ 848 ઠર 7 હપ્ઝ ક ટિ 

“જે વ્યક્તિએ બે છોકરીઓનું તેમના પુષ્ટવય પહોંચતાં સુધી પાલન- 
પોષણ કર્યું તે કયામતના દિવસે મારી આટલી નજીક હશે (આમ કહેતાં આપે 
પોતાની બંને આંગળીઓ ભેગી કરી) .” સહીહ મુસ્લિમ, કિતાબુલ બિર્રવલ સિલા, 
બાબે ફઝલુલ એહસાન ફિલ બનાત, હદીસઃ૪ ર૬૩૧) 

બીજી રિવાયતમાં આ શબ્દો છે : 

પક ») ઠડ દડી ઝડ ઈ હાડડ ઈ હટ ડર 

“ટાઇટ ઈઝઅર્હે,ણા ડન ઈન૪,ઈપ્ણનઈડ7 ઈસ) (ક્ક્-પ 

0 

“જે વ્યક્તિએ બે છોકરીઓનું પાલન-પોષણ કર્યું તો એ અને હું જન્નતમાં 
આ રીતે પ્રવેશ કરીશું (આ ફરમાવતાં આપે પોતાની બંને આંગળીઓ વડે સંકેત 
કર્યો) .” (જામેઅ તિર્મિઝી, અબ્વાબુલ બિર્ર વસ્સલા, બાબ મા જાઅ ફિન્નફકહ 
અલલ બનાત વ લ ઇખ્વાત, હદીસઃ૧૯૧૪ અલબાનીએ આ હદીસને સહીહ- 
પ્માણભૂત ગણાવી છે. 

હઝરત ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ. રિવાયત કરે છે કે રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લ.એ.ઇર્શદદ ફરમાવ્યો: 


સિ ર ક. “ઝક 32: ૪-૧%.. ૪ 
#ઉક્ઝપપ્ીડ્ડડ્્ાઈ ૭ અ સહ૫ 
«ર બ-પ્વાહહે -ઝક્ડ'૨પાતડા5પ્મ્ફ્ 
(ઇક ડ્કવ હાણ ઝી 
“જે વ્યક્તિની બે છોકરીઓ હોય, તે જ્યાં સુધી એની સાથે રહે તે એમની 
સાથે સદ્વર્તન કરતો રહે, તો એ તેના માટે જન્નતમાં પ્રવેશનું માધ્યમ બનશે.” 
સુનન ઇબ્ને માજહ, અબ્વાબુલ અદબ , બાબ બિર્ઝુલવાલિદ વ એહસાન 
ઇલલબનાત , હદીસઃ ૩૯૭૦, અલબાનીએ આ હદીસને હસન ઠેરવી છે. 
હઝરત ઉકબાબિન આમિર રદિ. ફરમાવે છેઃ 
રસૂલુલ્લાહ સલ્લ.ને મેં આ ઇર્શાદ ફરમાવતા સાંભળ્યા છે : 


જક? ૪૦૩૫૨ડ 


1થ]. 


જનટછીઝઝન::ન 


ર્રી-ભ્રૂણ હત્યા 


ડડ ડડ ડાદ -ઝંડ્ડઉડટ 
“હફ ખાઠ#પકઇડટફકડડકક 
કક્કડ ઇઇઇ ડના ઈ નનઇલઈ-) 
દહજ /”્ ઈ ॥ 

“જે વ્યક્તિની ત્રણ છોકરીઓ હોય તે ધૈર્ય ધરે અને પોતાની હૈસિયત 
મુજબ એમને ખવડાવે-પીવડાવે, પહેરાવે (તો) એ કયામતના દિવસે એના માટે 
બચાવનું સાધન બની જશે.” (સુનન ઇબ્ને માજહ, અબ્વાબુલ અદબ, બાબે બિરરુલ 
વાલિદવલ એહસાન ઇલલ બનાત, હદીસઃ૩૬૬૯, સહૂહ હલ અલબાની, મુસ્નદે 
_ અહમદ,૪/૧૫૪) _ 

ઉમ્મુલ મો'મિનીન હઝરત આયશા રદિ. વર્ણવે છે કે મારી-પાસે એક સ્રી 

આવી. તેની સાથે એની બે પુત્રીઓ હતી. મારી પાસે ત્યારે (તેમને) આપવા માટે 

' માત્ર એક ખજૂર હતી. મેં એને આપી દીધી. તેણે એના બે ટુકડા કરીને અડધા- 

અડધા ભાગ બન્ને છોકરીઓને આપી દીધા અને પોતે કાંઈ ન ખાધું. પછી ઊભી 

_ થઈને જતી રહી. થોડીક વારમાં નબી સલ્લ.પધાર્યા તો મેં આપ સ.અ.વ.ને એ 
સ્રીની કથા સંભળાવી. આ સાંભળી આપ સલ્લ.એ ઈશદિ ફરમાવ્યોઃ 


કઇ ક ઝે ૧. ઝેક ફક ન નટ ન « 
8 ૭ ડી ૭૬ હોક ડે દર હ 
સિ સ 3 જિ 7 
કહ જ ઇ,.ઇ 9-૪. )-)૫91 2 પ: 
ન -*“-હંશમ્ડટ# કી ક*-*ડ-૪૧ ૪1૧ 


(ઇ૧ ૪૧૯ #્ડાઉઈણા॥૬/ ઈન, 

“જે વ્ક્તિ આ છોકરીઓના કારણે કોઈ કસોટીમાં તકલીફ મૂકાઈ, એ _ 
સ્થિતિમાં પણ તે એમની સાથે સદ્વર્તન કરે તો એ છોકરીઓ એના માટે જઢન્નમથી 
બચવા માટે આડશ બની જશે.” 

(સહીહ બુખારી, કિતાબુઝ્ઝકાત, બાબ ઈતૂતકૂ નાર વ લ વબિશક્કિતમર, 
હદીસ :૧૪૧૮, કિતાબુલ અદબ,.રહમતુલ વલદ વલ તકબીલા વ મુઆનિકા, 
હદીસઃ ૫૯૯૫, સહીહ મુસ્લિમ, કિતાબુલ બિર્રવસૂસિલહ, બાબુ ફઝલ એહસાન 
ઇલલ બનાત, હદીસઃર૬૨૯) 


રશ્રી-ભ્રૂણ હત્યા [22| 


હઝરત આયશા રદિ.એ વર્ણવેલ આ જ વિષયની એક બીજી રિવાયતમાં 
છે કે એમણે ત્રણ ખજૂર આપી (શક્ય છે કે આ બીજા પ્રસંગનો બનાવ હોય). એ 
સ્રીએ બન્ને છોકરીઓને એક એક ખજૂર આપી. ત્રીજી ખજૂર એ પોતે ખાવા જતી 
હતી ત્યાં એ છોકરીઓ એ પણ માંગવા લાગી. સ્રીએ એ બીજી ખજૂરના (જેને એ 
પોતે ખાવા માંગતી હતી) બે ટુકડા કર્યા અને અડધા અડધા બન્ને છોકરીઓને 
આપી દીધા. હઝરત આયશા રદિ.ફરમાવે છે કે મને એ સ્તીનું આ કૃત્ય ખૂબ 
ગમ્યું. રસૂલુલ્લાહ સ.અ.વ.જ્યારે પધાર્યા તો મેં આપ સલ્લ .સમક્ષ આ બનાવનું 
વર્ણન કર્યું. આપ સલ્લ.એ ફરમાવ્યું : 

ખાઝપપદાકાદાહપાં ધી 
(હ ઇન ્હટ્ખ્ડાકારણ#ાઉઈ તતઃ શ્રન,ટ..7 જું . 

“અલ્લાહે એ કૃત્યના બદલામાં એ સ્ત્રી માટે જન્નત વાજિબ કરી દીધી 
અથવા (ફરમાવ્યું કે) એને જહક્ષમથી મુક્તિ આપી દીધી છે. (સહીહ મુસ્લિમ, 
ક્તાબુલ બિર્રવસ્સિલહ, બાબ ફ્ઝલુલ અહસાન ઇલલ બનાત, હદીસઃર ૬-૩૦) 

છોકરીઓ માટે શિક્ષણ અને કેળવણીનો મહિમાઃ 

હદીસમાં છોકરીઓના શિક્ષણ અને એમના સંસ્કાર સિંચન-કેળવણી ઉપર 
પણ ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત તેની અસાધારણ ફઝીલત- 
મહિમાનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એ હદીસો મુજબ જે વ્યક્તિ એમની 
ભૌતિક જરૂરિયાત સંતોષવા ઉપરાંત એમને વિનય-વિવેક અને સંસ્કારનું શિક્ષણ 
આપે, એમની કેળવણી કરે અને એમને વિદ્યા અને ડહાપણ-બુદ્ધિમત્તાના 
આભૂષણોથી આભૂષિત કરે છે તે પોતાના માટે જન્નતની ખાતરી મેળવી લે છે. 
કેટલીક હદીસો નીચે પ્રમાણે છેઃ 
“હઝરત અબૂ સઈદ ખુદરી રદિ. થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લ.એ 
ઇર્શાદ ફરમાવ્યો : 
કક હ ક553 ડ્ર ટઈડ્ઝાઠછ ડક 
બોર્ડ 
(કાય ક્ક- હળ ઉડન્કર ્ટન્‍્નઈ/ નવ ૦0-907-2 
“જે જ્ક્તિએ ત્રણે છોકરીઓનું પાલન- પોષણ ક્યુ, તેમને સંસ્કાર આપ્યા, 


123 સીન બ્રૂણ હત્યા 


એમના લગ્ન કર્યાઅને એમની સાથે સદ્વર્તન ચાલુ રાખ્યું તો એના માટેજજ્ઞત છે.” 
સિનનઅબી દાઉદ, કિતાબુલ અદ્લ, બાબ ફી ફઝૂલ મિન આલ યતીમા 
હદીસઃ૫૧૪૭, અલ્લામહ અલ્બાનીએ આ હદીસને ઝઈફ-અપ્રમાણભૂત ગણાવી 
છે.) 
એક બીજી હદીસ જે હઝરત ઇબ્ને અબ્બાસ રદિ.એ રિવાયત કરી છે 
તેમાં આં હઝરત સલ્લ.એ ઇર્શાદ ફરમાવ્યો : 


5 કઈ ડાક ડર હક ઝહણગડ હટ ડઝ 
“જેવ્યક્તિએ પોતાની ત્રણ પુત્રીઓ અથવા ત્રણ બહેનોનું ભરણ-પોષણ કર્યું, 

એમને વિનય-વિવેક શીખવાડ્યાં, એમની સાથે સહાનુભૂતિપૂર્ણ વ્યવહાર કર્યો, 
એટલે સુધી કે અલ્લાહે તેમને કોઈની ઓશિયાળી ન રાખી, તેના માટે અલ્લાહે 
જન્નત વાજિબ કરી દીધી. . 

રિવાયત કરનાર કહે છે કે આ સાંભળી એક વ્યક્તિએ અરજ કરી કે હે 
અલ્લાહના રસૂલ સ.અ.વ ! જો કોઈને બે દીકરીઓ અથવા બે બહેનો હોય અને 
તે એમની સાથે આવું વર્તન કરે ? આપ સલ્લ.એ ફરમાવ્યું : તેના માટેપણ આ જ 
વળતર/ બદલો છે. રિવાયત કરનાર એમ પણ કહે છે કે જો હાજર પૈકીના કોઈએ 
એક છોકરી અથવા બહેન સાથે સદ્વર્તન અંગે પ્રશ્ન કર્યો હોત તો પણ આપ આ 
જ જવાબ આપત.” (શરહુસ્સુ્નરહ,અગવી, કિતાબુલ બિર્રવસ્સિલહ, બાબ સવાબ 
કાફિલુલ યતીમ, હદીસઃ૩૪૫૭, આ હદીસનો ઝઇફ- અપ્રમાણભૂત છે. 

ઇસ્લામનું આ શિક્ષણ સમાજમાં છોકરીઓને જે મહાનતા અને ઉચ્ચ 
સ્થાન બક્ષે છે તેના કરતાં વધુ ઊંચા સ્થાનની કલ્પના શક્ય નથી. જે સમાજમાં 
છોકરીઓના અધિકારો છીનવી લેવામાં આવ્યા છે અથવા તો એમને ઊતરતો 
દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, તેમણે એમની પરિસ્થિતિ સુધારવા, એમનો દરજ્જો 
ઊંચો લાવવા અને તેમની પ્રતિષ્ઠા વિહીનતા દૂર કરવા માટે ઇસ્લામના શિક્ષણની 
રોશનીમાં આગળ વધવું જોઈએ. 


રત્રી-ભ્રૂણ હત્યા [24| 


